CERDD 'YR 


HOGEN GOCH: 


—— 
Tox—*“'Wait for ihe Waggon,” 





Rhyw noswaith eis igaru, 
Oddeutu deg o'r gloch 

A nesais at y ffenestr 
Lle'r oedd fy hogen goch, 

A churais yno'n ddystaw, 
Rhag vÍn i deulu'r tŷ 

Fy nghlywed yno'n euro 
Am f'anwyl hogen gu. 


bDXRDWN. 


Da genyf gwmni, da genyf gwmni, 
Da genyf gwmni gwiw fy hogen goch. 


A hithau a'm hattebodd, 
A dwedodd yn y fan, 
“c O pwy sydd yna'n curo, 

A'i chwi fy anwyl Ddan? 
Mae'n hyfryd geni'ch gweled, 
Fy machgen anwyl tlws, 
Arhoswch haner munyd, 
Agoraf i chwi'r drws. 


“ O ewchii lawr i'r gegin, 
Eisteddwch wrth y bwrdd, 
Cawn damaid gyda'n gilydd, 
Y teulu sydd i ffwrdd,” 
Y bwrdd oedd wedi'i hulio 
A phob rhyw ddewis faeth, 
A'm hogen goch 'rwy'n coeiio 
I'r gegin gefn yraeth.. 


A daeth a'r jug â'r brandi, 
A'i osod ar y bwrdd, 
A dywedodd, “ Yfweb, cariad, 
Y tenlu gydd i ffwr ic 
Ac yfed wnes o hon 
Nes gwel'd ei waelod o, 
Ac 'roeddwn wedi meddwi, 
A hannerfyn'd o'm co*. 








NN 














Dechreuais dori'r llestri, 
A gwneuthur twrw mawr, 
Y bwrdd a phob peth arno 
'O'ent bentwr ar y llawr; 
Am hogen goch yn gwaeddi. 
A finnau ar fy hyd, 
Yn meddwl mewn gwirionedd 
Ei bod yn ddiwedd byd. 


Yn nghanol hyn o helynt, 
Daeth rhywun at y gloch, 
A thynai hoaso'n erwin, 
Nes gwneud i'm hogen goch 
Fy llusgo fel rhyw furgyn, 
A'm rhoi yn nghwt y glo 
Â'r olwg arni, coeliwch, 
Fel hogen goch o'i cho' 


I fyny'r aeth dan redeg, 
A chrynu, at y drwg, 

A'm gadael yn y glo-dwll— 
Ei bachgen anwyl tlws ; 

A phwy oedd yno'n disgwyl, 
Ond meistr, gŵr y tŷ, 

Ai'r hogen goch yn gochach, 
A'r meistr yn fwy du. 


Gofynodd iddi'n Saes'neg, 

** Where have you been so long ? 
Upon my word and honour 

There must, be something wrong,” 
1 lawr y daeth i'r gegin, 

A'i olwg fel y falì 
Pan welodd fod ei ddodrefn 

Y naill ar draws y llall. 


.Ac yna aethi chwilio 
Pob congl yn y fan, 
Agorodd ddrws y coal vault 
Ac ynogwelodd Dan: 
Gofynodd 1'm yn Saes'neg, 
* Now, man, what brought you there 2* 
Dywedais inau wrtho, 
'< My lass with the red hair. 


I fynu'r aeth dan regi 
I'mofyn am bolice, 

A thyngu ar ei enaid 

Y cawni bedwar mis 3 








8 


” A daeth y boby yno, 
Acarall gydag e', 

Ac aethant afi'n feddw, 
Na wyddwn i ba le. 


Ond yn y boreu dranoeth 
Edrychais yn bur syn, 
Gofynais im' fy hunan, 
O! bobl beth yw hyn? 
Deallais yn y foment, 
Mae caru'm hogen goch 
Am dygodd i'r fan hono, 
Sydd waeth na chwt y moch, 


Ond toc mi glywn y ceidwad 
Yn galw, “ Come up, Dan;” 
Dywedais inau, “ Yes, Sir, 
Direcily if I can 2» 
I fynu'r ês, fodd bynag, 
A safais yn y boz, 
A'm hogen goch a welwn, 
A'i meistr, Mr For. 


Âr ol rho'i llw i'r tystion, 
A'u holi oll ac oll, 
A hwythau'n d'weyd fy meiau, 
Heb adael gair yn nghol], 
Gofynodd Mr Raffles, 
“ Now, what have you to say 2” a 
Dywedais inau, “ Nothing, i 
Only I wish to go away.” 


Dywedodd Mr Raffles, 
A'i wyneb fel y wal, 
“* For one month into Kirkdale, 
Yes, let you of I shall, 
Unless you like to Day me 
Two Sovereigns and the cost, UD O'N 
Dywedais inau wrtho ng 
Fod hyny yn bur dost, ; 


Ond telais hwy bob dimau, 
Er mwyn fy hogen goch, 
A d'wedais wrth yr Ustus, 
“ My man, yn iach y bo'ch ;” 
Ac aethum a phriodais 
Fy hogen goch 'r un pryd, 
'm hogên goch a minnau 
Sy'n anwyl Íyw yn nghyd. 








Gron WAD u'n CN 





Ton.,—*“ Mentra Gwen.” 








'Rwy'n disgwyl am y dydd, 
Hedydd lôn, hedydd lôn, 
O ddwyfron galon rydd : 
Hedydd lôn 
A phan y daw mi ganaf 
A. thithau am yr uchaf, 
Yn llawen i'r cynhauaf, 
Hedydd lôn, hedydd lôn, 


Mae'r gweiriau ar y llawr, 
Hedydd lôn, hedydd îôn, 
Paham na's ceni 'nawr ? 
Hedydd lôn, 
Ai'th gywion bach a laddwyd, 
A'th nyth gan ddyn wasgarwyd, 
A'th fron gan hiraeth dorwyd ? 
Hedydd lôn, hedydd lôn, 


Os galar ddaw i ti, 
Hedydd lôn, hedydd lôn, 
I ddyn pa sail o'i fri? 
Hedydd lôn, 
Os gofid ddal mewn gaf'cl, 
Un esgyn fry mor uchel, 
B'le ffy'r ymdeithydd isel, 
Hedydd lôn, hedydd lôn. 





“HEDYDD>LON. 


ub 


————————————— i cii A 
Eyan Williams, Argraphydd, Market Place, Bangor, 





